3 
NG 
E 
= 
sy 
ya] 
3 
3) 





Mga probisyon sa kasal 





Panimula 


Ang pag-aasawa ay isa sa pinakamahalagang isyu na 
hinarap ng islam at inilatag ang kanyang pundasyon, dahil 
may malaking epekto ito sa indibidwal at lipunan kumpara sa 
noong hindi pa laganap ang Islam. 


Ang Islam ay inaanyahan ang lalaki at babae na mag 
asawa Ang Sugo ¿E (SAW) ay nagsabi (( Oh kayung mga 
binata, sino sa inyo ang may kakayahan gumasto ( 
kabuhayan) mag asawa kayo , dahil ang pag aasawa ay 
naghahadlang sa maruming pagnanasa at mas mainam na 
makakabuti sa masilang katawan)) “"). 


Kinilala ng sikolohiya na ang isang tao ay may mga 
pagnanasa at hilig, tulad ng sekswal na pagnanasa, na 
maaari lamang makuntento sa pamamagitan lamang ng 
pagtatalik. 


Ang pagpapakasal o pag iisang dibdib ay kabilang sa 
mga mahalagang okasyon na mararamdaman ng isang tao 
sa buong buhay nya, dahil mayroon makakamit na 
maraming karanasan sa buhay ng tao katulad ng pamilya, 
pamana, na maiiba ang daan ng pamumuhay, natapos ang 
munting aklat na ito para sa mga bagong yumakap sa islam 
na gustong mag asawa dahil ang munting aklat na ito ay 
naglalaman ng mga probisyon ng Islam patungkol sa pag 
aasawa sa napakadaling intindihin at napaka ikli na 


(+) na iulat nila bukhari at muslim 
———— o a... 


(1) 


| Mga probisyon sa kasal 





nababagay sa libil ng isang normal na tao nang walang 
pagpapahaba at pagdedetalye. 


Sinabi ng jil Allah na Makapangyarihan sa lahat: "At 
kukuha ako mula sa iyo ng isang mabigat na pakta." °°) 


Ang pakikipag-ugnay 


-Naka-ugalian na ang pag-aasawa ay pinangungunahan 
ng isang pakikipag-ugnay , at ang pakikipag-ugnay ay 
nangangahulugang humihingi ng kasal. 


- Maaaring hilingin ng lalaki ( na gustong makipag-ugnay) 
na makita ang ( babae ) na nais niyang pakasalan sa 
pagkakaroon ng isa sa kanyang mga kamag-anak , at 
maaaring niyang tingnan ang alin man na makaakit sa kanya 
tulad ng kanyang mukha, buhok, at parte na kanyang 
kamay. 


- Hindi pinapayagan na magkasama ang isang lalaki at 
babae hanggat hindi pa sila kasal ni paghawak man lang. 


- Hindi pinapayagan na ipanukala ang pag-aasawa sa 
isang babaeng mayroon ng unang nanukala sa kanya.. 


(?) Sura An-nisa (21) 
nn 


(2) 


| Mga probisyon sa kasal 





Hindi makukumpleto ang pag-aasawa hanggat hindi 
maipapatupad ang mga sumusunod: 


1- Pormula: © 
Halimbawa: 


Sasabihin ng ama ng babae sa kanyang magiging asawa: 
Kinasal kita sa aking anak na si Maryam... halimbawa. 


Sasagutin ngayon ng lalaki ng ganito: Tinanggap ko na 
asawa ko ang iyong anak na si Maryam... halimbawa. 


2- Ang pahintulot ng tagapag-alaga: 


Hindi pinapahintulutan ang isang babae na magpakasal 
na walang pahintulot ang kanyang mga magulang kahit na 
itoy nagka-idad na. 


Ang tagapag-alaga ay: 


Ang anak ng babaeng ikakasal pagkatapos ay ang anak 
ng kanyang anak na lalaki, kung wala, ay ang kanyang ama, 
kung wla pa rin, ay ang kanyang kapatid na buo, ( sa ama at 
sa nanay ) kung kung wala pa rin ay ang kanyang kapatid 
(mula sa ama) kung wala pa rin ay ang anak naman ng 
kanyang kapatid na buo sa nanay at tatay, kung wala pa rin 
ang anak ng kanyang kapatid sa tatay lamang, kung wala pa 
rin ang kanyang mga tiyuhin, ngayon kung wala pa rin yan 
lahat, ang hukom na ang magiging tagapag-alaga. 


(3) Artikulo (8) sa batas sa Kuwaiti: 

(Ang pag-aasawa ay ang pagpapatanggap ng tagapag-alaga o sinumang tumatayo para sa kanya. 

at pagpapasagot o pagtanggap ng lalaki 
Spenser 


(3) 


| Mga probisyon sa kasal 





(Naayos ayon sa batas) 


3- Pagkakaroon ng dalawang saksi na mga Muslim at 
maalam ® 


4- Pagiging ligtas sa mga sagabal na naayon sa batas ng 
Islam, at ang mga sagabal ay dalawang uri: 


A - Isang permanenteng balakid. (Iyon ay, hindi pinapayagan 
na pakasalan ang alinman sa mga taong ito sa anumang 
paraan) 


B- Pansamantalang balakid. (Iyon ay, hindi pinahihintulutang 
mag-asawa maliban lang kung matanggal na yong 
sinasabing balakid). 


A. Mga permanenteng balakid: 
- Ina at mga lola. 
- Mga kapatid. 


- Ang iyong mga anak na babae,at ang mga anak ng mga 
anak mong lalaki, at ang mga anak na babae ng anak mong 
babae. 


- Ang iyong mga tiyuhin, tiyuhin ng iyong ama, mga tiyuhin 
ng iyong ina, mga tiyuhin ng lolo, at mga tiyuhin ng lola. 


- Ang iyong mga tiyahin, mga tiyahin sa ama, mga tiyahin sa 
ina,mga lola ng lolo, lola ng lola. 


(4) Artikolo (11) sa batas ng kuwait. 

A- Ang bisa ng kasal ay nangangailangan ng pagkakaroon ng dalawang mga saksi na mga muslim may 
sapat na gulang mabuting tao at kalalakihan na parehong nakakakinig sa mga salita at naiintindihan nila 
kung ano ang ibig sabihin nito. 
nn 


(4) 


Mga probisyon sa kasal 





- Mga anak na babae ng kapatid, mga anak na babae ng 
kanilang mga anak na lalaki, anak na babae ng kanilang 
mga anak na babae. 


At isa pang halimbawa doon sa mga nagpapasuso ( kung 
natutugunan nito ang mga kinakailangang kondisyon para sa 
nagpapasuso ) 


- Ang mga asawa ng mga tatay at mga lolo at lola. 
- Ang mga asawa ng mga anak. 
- Nanay ng asawang babae at ang lola niya. 


- Ang mga anak na babae ng asawa, mga anak ng kanyang 
mga anak na lalaki, mga anak na babae ng kanyang mga 
anak na babae. (Ang kalagayan ng pakikipagtalik sa asawa) 


B. Mga pansamantalang Balakid: 


- Pag-aasawa ng babaeng muslima sa lalaking hindi muslim, 
pero kapagka nagbalik loob sa Islam saka papayagan. 


- Pag-aasawa ng lalaking muslim sa babaeng di-Muslim, 
hindi Judiyo, o hindi Kristiyanong babae.Kung siya ay 
nagbalik sa Islam o naging Judio o Kristiyano, pinapayagan 
na pakasalan siya. 


- Pag-aasawa ng lalaki sa asawa ng may asawa o yong 
babae ay kasalukuyang nasa pag mamay-ari pa ng ibang 
lalaki, at kung siya ay naging hiwalay na at natapos na ang 
kanyang panahon, pinahihintulutan ng pakasalan siya. 


- Pag-aasawa ng lalaki sa panglimang babae (kung siya ay 
mayroon ng apat na asawa) 


- Pag-aasawa ng lalaki sa kanyang asawa na tatlong beses 
na niyang hiniwalayan, maliban lang kung ang babae ay 


En 


(5) 


| Mga probisyon sa kasal 





nakapag-asawa ng ibang lalaki at humantong na sa puntong 
may-bisa na yung kanilang kasal, at pagkatapos ay 
naghiwalay sila at natapos yong bisa ng kanilang hiwalayan. 


4- Ang pahintulot ng lalaki at babae sa kasal sa bawat 
isa. 


5- Ang DORE:” 
Ang ibinibigay ng lalaki sa isang babae na may layuning 
pakasalan siya. 


Sapagkat sinabi ni ¿1 ALLAH SWT: "At ibigay sa mga 
kababaihan ( na inyong mapapangasawa ) ang kanilang 
mahr (dore ) " Surat An-Nisa '(4) 


Walang tiyak na halaga ang dore, ngunit kung ano yong 
pinagkasunduan ng dalawang panig marami man ito o 
konti(*) 


Pinaka mainam na dore ay yong katamtaman lang. 


Ang Dore ay may dalawang uri: 


A. Nararapat na maibigay ng isang lalaki sa oras ng 
kanyang kasal. (Mandatory) 

B. Ipinagpaliban, ang nararapat sa asawa kung maganap 
ang diborsyo o sa pagkamatay ng asawa, nararapat 
lang sa kanya alinman ang una sa mga pangyayari. (” 
(Ang uri na ito ay opsyonal) 


(7) Artikulo (52) sa batas ng Kuwaiti: 

( Nararapat na maibigay ang dore sa babae para matanto ang tamang proseso ng kasal ) 

($ )Artikolo (53) sa batas ng kuwait 

( Walang tamang sukat ang dore mapalaki man ito o mapababa ) 

(7) Artikolo (57) sa batas ng kuwait 

(Ang pagka antala ng dore ay ginugol sa pinakamalapit na termino: Pgkanulo o kamatayan ) 


—— ooo n_n —— 


(6) 


Mga probisyon sa kasal 





e Nararapat sa pag-aasawa ang alinman sa mga 
sumusunod: 


1- Ang Gastos: 


Na ginugol ng lalaki sa kanyang asawa na kailangan 
niya mula sa mga pangunahing bagay tulad ng pagkain, 
inumin, pabahay at damit (sa loob ng mga limitasyon ng 
kanyang kakayahan), kahit na ang asawa ay mayaman”) 


Ang hadith ng Propeta, nawa ang panalangin ng jl 
ALLAH at ang kapayapaan ay nasa kanya: (Sa inyo ( mga 
lalaki ) nakasalalay ang pag-gastos sa mga babae maging 
ang kanilang pananamit sa malinis na paraan)” 


2- Isa sa mga bunga ng kasal (mana). 


Kung saan nagmamana ang asawa (lalaki) mula sa 
kanyang asawa, (babae) at ang asawa(babae) ay 
nagmamana mula sa kanyang asawallalaki) sa 
pagkamatay ng isa sa kanila, hindi nararapat ni isa sa 
dalawang mag-asawa na pagbawalan ang bawat isa sa 
nasabing mana. 


(€) Artikulo (71) sa batas ng Kuwaiti: 


(Kinakailangan ang pagtustos ng lalaki sa kanyang asawa pagkatapos ng pag iisang dibdib kahit na sabihin 


pa nating magkaiba sa pananampalataya kung malugod niyang ibinahagi ang kanyang sarili. 

Artikulo (57) sa batas sa Kuwaiti: 

(Kasama sa pagtustos ang pagkain, damit, tirahan, at mga kaugnay na medikal na paggamot, serbisyo, 
atbp tulad ng bawat nakasanayan) 

Artikulo (76) sa batas sa Kuwaiti: 

(Tinatantya pagtustos naayon sa kakayahan ng lalaki madali man ito o mahirap, inaayon din ito sa 
sitwasyon ng babae, na hindi naman masyadong mababa sa kakayahan ng babae). 

(2) Salaysay ni Muslim 


—— o II —— 


(7) 


Mga probisyon sa kasal 





3- Kapag ang isang lalaki ay nagpakasal sa isang 
babae, ang isang bagong relasyon ay 
magkakaroon ng tinatawag na panibagong 
koneksyon sa nanay ng kanyang asawa maging 
sa kanyang lola (na naiiba sa ibang mga batang 
babae). 


lyon ay, kapag ang isang lalaki ay nag-aasawa sa isang 
babae, pinapayagan na siyang tumingin sa ina at lola ng 
kanyang asawa, at pakikipagsalamuha kasama nila 
maging sa paglalakbay. 


At mahigpit na pinagbabawal sa kanya na pakasalan sila. 
4- Ang Sekswal na kasiyahan: 


Kung saan nasisiyahan ang bawat isa sa kanilang 
paglalaro bago magtalik, at silay ginagantimpalahan sa 
mga bagay na pinagsasamahan nila. 


Ang ilang mga probisyon o alituntunin ng mag-asawa: 


A - Pinapayagan na magkaroon ng pakikipagtalik sa 
anumang paraan o posisyon. 


B- Hindi pinapahintulutan ang pakikipagtalik kapagka nasa 
oras ng regla ang babae. 


C- Hindi rin pinapahintulutan ang pakikipagtalik na 
pinapadaan sa puwet ng babae. 


D- Hindi rin pwedi na aayawan ng babae ang kanyang 
asawa kapagka gusto nitong sumiping. 


(8) 


Mga probisyon sa kasal 





5- Magandang pakikitungo ng bawat isa sa mag- 
asawa. 


Sabi ng 0 ALLAH swt. ( at silay pakikitunguhan ninyo ng 
pawang magaganda lamang }\"°) 


e Kabilang sa mga magagandang pakikitungo: 


- Huwag iutos sa mga babae yaong mga bagay na hindi 
abot ng kanilang kakayahan. 


- Pagkonsulta sa mga bagay na may koneksyon sa 
pamilya. 


- Pagbibigayan ng regalo sa pagitan ng dalawang mag- 
asawa kahit maliliit na mga bagay. 


- Paglibang ng lalaki sa kanyang asawa tulad ng 
pagpapasyal sa ibang lugar at pagbisita sa mga 
kamag-anak. 


- Magandang pakikitungo ng babae sa magulang ng 
kanyang asawa ganundin ang lalaki. 


6- Pamumuno ng pamilya ay mapupunta sa lalaki: 


Hindi nararapat sa babae na makipagtalo sa kanyang 
asawa patungkol sa pamumuno ng pamilya. Hindi 
nangangahulugang paghihimagsik ng asawa laban sa 
kanyang asawa bagkos bilang konsultasyon sa kanyang 
asawa, ang pangangalaga ay isang responsibilidad at utos. 


Yan ang isang napakahalagang bagay na dapat 
gampanan ng mga babae. 


(7°) Sura An-nisa (19) 
—————__—_—_o a 


(9) 


| Mga probisyon sa kasal 





Sabi ni jil ALLAH swt. ( ang mga lalaki ang yaong 
malalakas kaysa mga babae J") 


Sabi ni jil ALLAH swt. ( at ang mga kalalakihan ay may 
kalamangan kaysa mga kababaihan )(? 


(11) Sura An-nisa ( 34 ) 
(2) Sura Al-Bagara ( 228 ) 


BB aaa 
(10) 


Mga probisyon sa kasal 





Ang Konklusyon 


Pinapa-alala sa mag-asawa na ang buhay mag-asawa ay 
hindi nawawalan ng mga problema, kung kaya't 
kinakaylangan ang pagtitiis at pagsasa walang tanaw sa 
mga kamalian at pagpapa-alala sa mga mahahalagang 
bagay at syempre andyan palagi yong takot sa puong 
maykapal ang ¿$ ALLAH swt. 


Gusto ko lang ipa-alala sa inyo ang sabi ng ji) ALLAH 
swt. Sa banal na Qur-an ( at ang pagpapatawad ay mas 
malapit sa pagiging banal, at h'wag ninyong kalimutan yaong 
mga biyaya sa inyo, katotohanan ang ,ii[ ALLAH swt. 
Nakikita at nalalaman niya ang inyong mga ginagawa )? 


At gusto ko ring ipa-alala sa inyo ang pulong ni Propeta 
Mohammad ( SAW) :( bilang isang mananampalataya h'wag 
gawing dahilan ang mabilis na pagkagalit sa kapwa mo 
mananampalataya dahil kung mayron man hindi kanais nais 
na ugali, mayron ding mga magagandang ugali at doon ka 
magfocus )? 


At bilang pagtatapos, akoy uma-asa na sana tatanggapin 
ng 0 ALLAH swt. Ang mga gawaing mata-imtim at walang 
halong pagsuway sa dakilang tagapaglikha ang ¿1 ALLAH 
swt... 


(3) Sura Al-bagara ( 237) 
(14) Pagsasalaysay ni Muslim. 


————  _ CE  m  :5T75“7“75757T57““7““T“5T7 —— 
(11) 


Paksa Pahina 
A AA AT 1 
Ang pakikipag-ugnay.. anne 2 
Hindi makukumpleto ang pag-aasawa hanggat hindi maipapatupad ang mga 
SUMUSUNOD: anakan na A aa ea A A A 3 
1-Pormula u. se ee 3 
2- Ang pahintulot ng tagapag-alaga: .................1.....21.0.1.1...unaunawawnuwawauwawauwawaawawaawawaawansuwaswana 3 
Ang tagapag-alaga aV: een 3 
3- Pagkakaroon ng dalawang saksi na mga Muslim at maalam 9... 4 
4- Pagiging ligtas sa mga sagabal na naayon sa batas ng Islam, at ang mga sagabal 
A A PAN AA PAA Enies 4 
A. Mga permanenteng balakid" ................2...71.1707.10.000asawauwawasawaasawaasawaawawausawaawawsanasaawassanassasaasa 4 
B. Mga pansamantalang Balakid:....... sseni 5 
4- Ang pahintulot ng lalaki at babae sa kasal sa bawat isa. ...............................1.7.7.7.0ssaa. 6 
5- Ang DORE a titi td 6 
Ang Dore ay may dalawang url... sanken 6 
e Nararapat sa pag-aasawa ang alinman sa mga sumusunod:...................ue.- 7 
Te: -Ang GABOS: ne 7 
2- Isa sa mga bunga ng kasal (mana). sss essen 7 


3- Kapag ang isang lalaki ay nagpakasal sa isang babae, ang isang bagong 
relasyon ay magkakaroon ng tinatawag na panibagong koneksyon sa nanay ng 
kanyang asawa maging sa kanyang lola (na naiiba sa ibang mga batang babae). 


8 
4- Ang Sekswal na kasiyahan.............................24040nnnnnnennnnennnnennnnennnnnnnnnennennnnnnnnennnnn 8 
Ang ilang mga probisyon o alituntunin ng mag-asawa: .................ueenesenennnnenn 8 
5- Magandang pakikitungo ng bawat isa sa mag-asawa. .......................1.17..1.07.0sassssasn. 9 
e Kabilang sa mga magagandang pakiIkItungdO:... sss 9 
6- Pamumuno ng pamilya ay mapupunta sa lalaki... seer ee eee eee eee 9 


Wassalamo alarkom warahmatullahi wabarakatah 





ESA ù Do E A 4 
Y AÚN Bt? (Ley of 
535 UNG EEE 





